Mánaðarrit til stuðnings frjálslegri trúarslcoðun. 


Ritstjóri: MAGN. J. SKAPTASON. 

I. } GIMLI, MAN. APRIL 1898 ._ { 4 . 

RÆÐA 

eptir Magn. J. Skaptason. 

Af þuí skulu allir sjá, að þér elskið mig, að þér élskist inn- 
byrðis. 

\ ÉR munum allir eptir því hinu æðsta boðorði, er Kristur kenndi 
oss, boðorði því, er bindur öll önnur í sér, sem er hin æðsta skylda, 
er mennirnir liafa við Guð, við mennina sambræður sína, hin hreinasta, 
helgasta og Guði velþóknanlegasta dygð, er setur manninn í hið mín- 
asta samband við skapara sinn og drottinn, er hugsast getur. Pað var, 
þegar Kristur sagði við lögvitringinn: „elska skaltu drottinn Guð 
þinn af öllu hjarta, allri sálu þinni og öllu hugskoti þínu, þetta er hið 
æðsta boðorð, og þessu líkt er hitt: elska skaltu náunga þinn, sem 
sjálfan þig.“ Með þessum orðum brá nýjuni bjarma ljóss af hæðum 
yfir mannkynið, þau lýstu upp myrkrið, linuðu þrautirnar, þau hröktu 
burtu syndina, þau kveiktu upp vonina, þau gáfu mannkyninu nýjan 
lífekrapt og beindu stefnu þess til hæða, til kærleikans eilífu upp- 
spettu, vors miskunnsama föður á hæðum, hefði kyrkjan, hefðu menn- 
irnir fylgt þessu boðorði fram, þá hygg ég, að syndin hefði nú verið 
liorfin úr heiminum, oða því nær. 

Ef vér lítum í kring um oss, og athugum hvernig vistin 
mundi verða á jörðinni, ef að enginn sólarbjarmi lýsti hana upp, ef að 
allt væri myrkur, endalaust myrkur,— hvernig gæti lífið þróast, hvern- 
ig gætu plönturnar vaxið, hvernið gætu mennirnir lifað, hvernig gæti 
nokkurt líf vcrið til á jörðunni í eintómu rnyrkri og eíntómum kulda 'i 
Sannarlega væri það dauðans nótt, sem hvíldi þá yfir öllu, dimni 
og agaleg, ekkert líf væri þá hugsanlegt eptir þeim sköpunarlög- 





— 50 — 


um, sem vér nú þekkjum. Eins er það, ef að lífið væri kærleíks— 
laust, því þá mundi mótsetning kærleikans, hatrið og lieiptin, 
hvíla sem dimm og drungaleg nótt yfir öllu mannkyninu, Eng- 
in væri gleðin, nema yfir íllskunnar verkum, engin væri farsæld- 
in, því hver höndin væri á móti annari, hver og einn hryti 
niður verk annars af öfund og illgirni. Yæri það ekki skelrt- 
legt, að sjá hræður heitast hanaráðum, að sjá systkini rísa hvort 
upp á móti öðru, að sjá foreldrana hata hörnin og hörnin hata for- 
eldrana, sem allt mundi vera, of að Guð hefði ekki gefið oss kær- 
leikann. Eða hvar ættum vér þá Guðs að leita, hvar ættum vér 
að tínna hann, of ekki í kærleikanum 'í 

Ef vér iítum aptur í söguna, hversu hryllir oss ekki víð þeim 
dæmum, er vér sjáum kærleikann vanta. Þegar Ivain deyddi Al> d, 
þegar Júdas sveik Jesúm Krist, þegar Gyðingar jiíndu hann og 
krossfestu; hver hefir ekki tárfellt yfir þessum og öðrum eins hrvlli- 
legum dæmum sögunnar 1 Hver er sá, er eigi liafi komist við af 
ofsóknum þeim, sem kristnir menn urðu að sæta af heiðnum þjóð- 
um, eða þsgar Rómverjar tóku Gyðingi, og þúsundir þeirra voíu 
rifnir sundur af villidýrum, eða í hinum grimmdarfullu herferðum, 
þegar 'borgirnar voru hrenndar, hörnunum fleygt í eldinn eða 
höggvin í stykki fyrir augum mæðranna. Hver er sá, er hafi 
eigi hyrgt augn sín af skelfingu fyrir hinum óttalegu hryðju- 
verkum þjóðanna öld fram af öld í Þegar móðiriu deyðir barníð, 
sem hún hafði borið við hjarta sitt, og matreiðir það í hefndar- 
skyni fyrir manni sínumi Þegar vinur svíkur vin, þegar löndin 
eru herjuð og öllu er tortímt, sem lífsanda dregur. Sannarlega 
hrópa kveinstafir ekknanna og hinna föðurlausu, sannarlega hiópa 
rústir brotinna borga, valkestir styrjaldanna upp til föðursins á 
hæðum um hofnd og endurgjald. Eða sumar kristnihoðsfei'ðirnar; 
þegai' Cortes fór um Mexico, og herlið páfans, munkarnir, fóru að 
boða hinum innlendu Mexico-húum trú, þá voru, sem.optar, eið- 
arnir rofnir, mennirnir drepnir, konurnar svívirtar, borgirnar 
hrenndar. A þenna hátt hafa og flestir kristnihoðsleiðangrar 
gengið. Þegar átt hefir að ryðja tnínni veg, þá er það fátt, sem 
menn hafa kveinkað sér við að fvemja. Ea þrælahaldið! sem nú 
er að mestu undir lok liðið, lof sé Guði. Hvílík var eigi með- 
ferðin á þeiml Konan seld frá manni sinum, maðurinn frá konu 
og hörnum, hörnin slitin úr faðmi móðurinnar og seld í ánauð ; 
stundum voru þeir harðir til dauða með svipu höggum; ef þeir 
ætluðu að fiýja og neyta frelsis þess, sem Guð hafði gefið þeim, 



— 51 — 


on mennirnir neitað þeim um, þá voru þeir eltir með ólmum 
hundum, sem rifu þá í sundur stykki fyrir stykki. Þessir menn 
liöfðu minni rétt en dýrin, og þetta þrælahald studdu klerkar 
fremstir allra, og báru fyrir sig ritninguna. 0! hversu villast 
menn ekki optlega, hversu þörfnumst vér ^kki kærleikans allir, 
hversu megum vér ekki lofa himnaföðurinn, fyrir að hafa gefið 
oss þá dýrmætu gjöf, fyrir að hafa látið hann breiðast át og 
festa rætur í hjörtum manna! 

Hvernig myndi oss verða við, ef vér værum fluttir aptur á 
einhverja blóðöldina, þegar mannslífið var vettugi virt, þegar son- 
ur reis upp á móti föður, þegar blóðhefndin gekk, sem annar 
arfur mann fram af manni i Eða ef heimilisfriðurinn væri farinn, 
og hver hönd væri upp á móti annari; ef að ástin roilli hjóna, 
foreldra og barna og vina væri öll í burtu numin, en í staðinn 
sett deilur og öfund og rógur og hatur, hvort mundum vér geta 
liugsað oss þá menn Guði velþóknanlega, er þannig lifðu? eða ætlar 
nokkur, að hinn lieilagi Guð muni taka þannig hugsandi menn 
inn í sitt ríki, að þeir muni geta séð hann augliti til auglitis 1 
Vissulega segir Kristur: ,,af því skulu allir sjá, að þér elskið 
mig, að þér elskið hver annan.“ Og, ef vér lítum til náttúr- 
unnar, til dýranna, þá sjáum vér hvernig skapai'inn hefir gætt 
þau blessun sinni. Hvernig syngur ekki fuglinn í gleði sinni 
lirottni dýrð og lofgjörð í Eða hvað er það annað en kærleikur, 
sem þá uppfyllir hjarta hans ? Hvernig ver ekki móðirin unga 
sína, þegar einhver ætlar að ræna þeim frá henni i Hún hugsar 
ekki um liöggin eða skotin, sem hið grimma mannshjarta lætur á 
lienni dynja, lieldur ver hún afkvæmi sitt, meðan nokkur lífs— 
kraftur er eptir í hcnni, og sundurflakandi af sárum breiðir hún 
sig yfir unga sína, þar til lífið hverfur frá henni. Eða hversu 
sjáum vér ekki dýrin optlega elska hvert annað, hvílíkur sorgar- 
svipur kemur ekki yfir þau, er þau hljóta að skilja i eða sorgin, 
sem húsdýrin stundum hera eptir húsbónda þann, er þau liafa elskað. 
Otalmörg dæmi höfum vér, er þau hafa svelt sig í hel af sorg eptir 
elskaðan húshónda látinn. 

En ef vér lítum nú til sjálfra vor; hvað er það, sem fyllir 
huga vorn jafn brennandi gleði og sælutilfinning, sem kærlcikurinn? 
Horfðu í augu móðurinnar, þegar hún hossar barninu sínu, harninu 
unga, sem hún bar í heiminn með hörmung og kvölum, er það ekki 
kærleikurinn, sem skín út úr auga hennar 1 Ifvað er það, sem 
leiptrar á ásjónum vorum, þegar vér hittum elskaðan vin i er það 



— 52 — 


ekki þ e»si blessaða gjöf skaparans—kærleikurinn? Hvað er það, sem 
bærist í hjörtum vorum, þegar vér horfum á, ástvininn besta lagðan 
í hina köldu og þögulu gröf? Hvað er það, sem bærist þar svo, 
að, oss finnst, sem hjartað sé slitið úr brjósti voru með öllum þess 
taugum? Hvað er það annað, en kærleikurinn, sem yfirstígur dauð 
ann sjálfann og tengir oss við ástvini vora í eilífðinni því bandi, 
-sem aldrei getur slitnað 1 Hvað er það, segi ég, sem eins getur 
tengt sál við sál, hjarta við hjarta, eins og kærleikurinn, hinn eilíií 
guðdómlegi kærleikur, sem Guð, vor faðir, heíir gefið oss part af, 
svo að vér gætum lifiið; því væri hann ekki þá finnst mér, að vér 
gætum ekki lifað í heimi þessum. I.ífið yrði þá gleðisnautt, og ó- 
bærilegt hverjum manni. hverri skepnu. 

Ef vér nú lítum upp til himnaföðursins, hvort sjáum véf 
hann ekki uppljúka sinni mildu hendi og seðja allar skepnur með 
blessun sinni 'í Hversu opt hefir hann ekki fyllt sálir vorar með 
fögnuði, eða hvernig hefir ekki hjartað í hrjósti voru titrað af 
e.lsku til hans, þegar hann hefir veitt oss einhverja ástgjöfina í Eða 
hafi föður eða móður-ástin hreift sér í hjarta þínu, hafir þú unnað 
nokkrum manni af alhuga, hversu hefir þú þá eigi verið skap- 
aranum þakklátur fyrir þessa hans gjöf? Og hversu þakklátir 
ættum vér eigi að vera honum, sem vér finnum, að hefir haldið 
iiendi sinni yfir oss allt til þessa ? I gegnum margar hörmungar, 
í gegnurn þrautir og mæðu höfum vér gengið á lífsleiðinni, ojit- 
lega höfum vér verið ráðalausir, optlega höfum vér verið hug- 
litlir, optlega hefir vonin verið á förum og vér ekki séð annað 
fyrir, en huggunarlausa auðn ; en þá hefir höndin hans tekið í taum- 
ana, þá hefir hann rótt oss sína hjálp, er vór gátum ekki bjargað 
oss sjálfir. Og liversu befir þá ekki hjarta vort viknað af elsku 
til hans vors mildiríka föður og verndara. Eða liversu opt hefir 
eigi syndin verið búin að beygja oss, hversu opt hafa eigi freisting— 
arnar verið búnar að fella oss, bversu optlega höfum vér eigi 
brotið Guðs helgusta boð, svo að vér dyrfðumst ekki að nálgast 
bann, hinn heilaga? —en hann befir þá sóð aumur á oss ; hans 
kærleiki var samur og jafn, og allt að einu veitti liann oss sín- 
ar ástgjafir, allt að einu reisti Jiann oss fallna á fætur aptur, allt 
að einu gaf hann oss styrk og þrótt, til að hefja baráttuna að 
nýju. Og hversu befir þá eigi hjarta vort fyllst ósegjanlegri 
þakklætis og kærleikstilfinningu, þegar vór fundum hans anda 
þrengja sér gegnum sálir vorar og kveykja þar nýtt líf og fjör, 
áhuga og dug til góðra verka, til stríðsins á móti s/nd og spill- 



— 53 — 


ingu? 0! þú hinn elskulegi faðir þinna barna; lof og dýrð sé þér! 
fyrir þinn kærlcika, sem þú voittir mönnunum af fyllingu þinni ; 
eilíf þökk sé þér ! fyrir alla þá, sem þú heíir látið boða hann á 
jörðunní, fyrir Jesúm Krist, sem af elsku til mannanna staðfesti 
konningu kærleikans með dauða sínum, er sýndi oss veginn til þín, 
þú hinn eilífi alfullkomni kærleikur. 

Ef vér fylgjum Krísti á lífsleið hans, eins og guðspjöllin 
skýra oss frá, hvorsu heitt verður oss þá oigi um hjartarætur, or vér 
sjáum hann neita sér um alla hagsæld lífeins, neita sér um alla jarð 
neska gleði, en úthreiða kærleikann hvar sem hann kom. Hann gaf 
sig ekki að hinum ríku og voldugu, heldur tók hann að sér alla ve- 
sæla og auma, volaða, vanaða, halta og hlinda, þá hina bersyndugu, 
sem þjóðin öll hataði og smáði, þeim var hann öllum, sem vinur eða 
faðir eða hróðir; hann gladdist með hinum glöðu, hann grét með 
hínum sorgbitnu, hann elskaði allt, sem aumt var og lítilmótlegt og 
undirokað; hvar var sá aumingi, að hann ræki hann frá sér? hvar 
var sá syndari, að hann vildi ekki líkna honum? hver var svo bág- 
staddur, að hann synjaði honum um hjálp, hver var sá óvinur hans, 
að hann vildi hefna sín á honum? Hann bað fyrir kvölurum sín- 
um og sagöi: „Faðir fyrirgef þeim, þeir vita ekki hvað þeir gjöra.“ 
Þossi kærleikur, sem grípur jafnt yfir vini og óvini, hann hlýtur að 
vora guðdómlegur, og er þotta nú ekki einmitt hinh sami kærleik- 
ur, er Kristur býður oss, að fremja, þegar hann talar um hoðorðin 
tvö. Allt lögmálið snýst um hann, öll breytni yðar, allur hugsun- 
arháttur yðar, segir Kristur, að eigi að snúast um þetta eina, um 
kærleikann. Ef vér uppfyllum þessa skyldu, ef vér fremjum hana, 
eins og Kristur sýndi oss, að vér eigum að fremja hana, þá erum 
vér Guðs börn, þá erum vér Guði velþóknanlegir, þá erum vór sálu - 
hólpnir; því að í kærleikanum hefjum vér oss þrepi nær guðdómn- 
um með því, að vér fremjum þá þau verk, sem guðdómsins eru; þá 
látum vér liið guðdómlega eðli í oss verka á heiminn umhvorfis oss. 
Eða hvernig eigum vér hetur að þóknast Kristi, en með því, að 
hlýða honum og gjöra eins og hann hefir oss fyrir sagt, eins og 
hann hefir oss eptirdæmi gefið? Allt hans líf var eintómt fram- 
haldandi kærleiksvork og sjálfsafneitun, sjálfur segir hann oss, að 
vér skulum sýna það, að vér olskum hann með því, að elska hver 
annan. —Hver getur nú hugsað sér, að hann þóknist Kristi með 
því, að Ixata hróður sinn? Það cr ekki hægt að villast á kærleiks- 
kenuingu Krists. Menn geta ekki borið það fyrir sig, því hann 
segir sjálfur svo skýrt og skýlaust fyrir um það, hvernig menn eigi 



— 54 — 


í kærleikanum að lifa, hann sýndi það svo ljóslega mcð dæmi sínu. 
Þá minnumst vér og allir orðahna Páls, or hann segir um kærleik- 
ann: „Þótt óg talaði hæði engla og manna tungum, en hefði ekki 
kærleikann, þá væri ég eins og hljómandi málmur og hvellandi 
bjalla, og þótt óg liefði spádómsgáfu, vissi alla leyndardóma, og hefði 
allsháttar þekkingu, hefði trú svo mikla, að óg gæti fjöll flutt,en 
hefði elcki kærleikann, þá væri óg einskisverður.“ —Eða þessara : 
,,En þá er þetta þrennt: trúin, vonin og kærleikurinn varanlegt, en 
af þessu er k œ rle i kurinn mestur.“ 

Eða hversu er það eklci dýrðlegt, að hafa kærleikann í lífinu? 
Ég spyr yður að því, sem hafið hann í heimilislífi yðar, hvort þer 
viljið missa hann fyrir nokkurn mun? Eg spyr yður að því, sem 
ekki hafið hann, hvort þór vilduð ekki flest til vinna að fá hann 
til yðar, svo að hann lýsti uj>p alla sambúð yðav? Eða er nokkur 
sá hlutur, sem geti vegið á móti því, er allir þeir, sem saman eiga 
að búa, elska og virða hver annan. Eg fyrir mitt leiti, þekki ekk- 
ert, sem ég vildi skifta við heimilisfrið og kærleika þeirra, sem mér 
eru nákomnastir, ættmanna og nágranna. -—Förum nú í hallir auð- 
kýfinganna, sem hafa alla þá skemmtun og gleði, er auðurinn getur 
veitt þeim og hugur þeirra girnist, en vantar kærleikann sín á 
milli, og spyrjum þá, hvort þeir séu ánægðir, og inunum vór fljótt 
fá nei að svari. Yér þurfum optlega ekki að spyrja, því að lífs- 
þreytan, gremjan og óánægjan sýnir sig svo ljóslega í svip og lát- 
bragði þeirra. En ef vór förum svo aptur í einlivern kofann fátækl- 
inganna, þar sem skortur er á flestu, fötin eru -tötrar, fæðan lóleg, 
heilsan biluð, en sé þar nóg af kærleika, þá þurfum vér ekki að 
spyrja, því að hann brosir við oss úr hverju liorni hússins, hann 
skín á ennurn íbúanna, svo að tötrarnir verða sem skrautklæði og 
kofinn unaðslegri, en hinar glæstu hallir auðmannanna, sem vér urð- 
um fegnastir, að komast sem fyrst út úi. Hér, hjá hinum fátœku 
verða stundirnar stuttar, héðan eigum vér örðugt að slíta oss, því 
að kæiieikurinn dregur oss svo óskiljanlega að þeim. Já, ég spyr 
yður, hvort yður finnist það ekki unaðsríkt og' eptirsóknarvert, að 
efla og fremja kærleikann, kærleikann í hei ilislífinu, í viðskiptum 
vorum og samhúð allri? Er það ekki unaðsríkt, þegar ástin og 
virðingin hjónanna hvort á öðru, vex með degi hvcrjum, sem þau 
lifa saman, þegar börnin olska foreldra sína og vilja gjöra þoim allt 
til yndis og ánægju, þegar menn í félagi einu reyna, að gjöra hver 
öðrum allt til gleði og hjálpar? Er það ekki að lifa eins og Kristur 
sagði oss. Ég segi fyrir mig, ég got ekki hugsað mér fegurra á- 


\ 


— 55 — 


str.nd en það, þegar allt er vegið á kærleikans metaskálum. Hvar 
eru þá misgjörðirnar? t>ær livorfa, þega>r kæiieikurinn andar á þær, 
hvar er þá ólániði Þar sem kærleikurinn er milli þoirra, sem sam- 
an eiga að búa, þá vinnur ekkert ólán á, þoir eru brynjaðir fyrir öllu 
basli og mæðu, brynjaðir fyrir allri baráttu o g sorg. Eg vil segja, 
að þetta sé, „friðurinn“ sem Kristur talar um, að þetta sé eins- 
konar „ríki himnanna“ því vér vitum, að guð ríki er ekki á 
neinum vissum stað, heldur er þ.ið í hjörtum mannanna, ef þeir 
ekki kæfa það niður. 

Hversu öruggir og ótrauðir og liugrakkir getum vér ekki 
verið, ef vér höfum þenna kærleika á heimilum vorum, í sambúð— 
inni hver við annan? Mér væri þá alveg sama, hvað sem yflr dvndi 
eða yfir mig kæmi, það skyldi ekki hagga mér hina minnstu ögn, 
Ef ég vissi að ástvinir mínir tækju þátt í sorgum mínum jafnt og 
gleði, þá skyldi byrðin verða mér svo létt, að hvorki þeir nó ég 
flnndi hana. t>egar vinur gfleðst með vin, þegar vinur grætur ineð 
vin, þá margfaldast gfleðin, en sorgin leggur á flótta, Og því að 
eins, að þetta sé svo, þá getum vér sungið dag hvern með fuglun 
um drottni lof og dýrð fyrir allar sínar ástgjaflr, fyrir alla sína 
verml og varðveislu. Þá höfum vér sannarlega guðs ríki í oss 
sjálfum. 

Hjartkæru vinir! keppið eptir þessu um fram alla hluti; 
t il þess hefir skaparinn gefið yður kærleikann, að þér skylduð nota 
hann þannig. t>ér þurfið ekki annað, en rétta út hendina og þá 
or hann þar; ef þér biðjið Guð að lijálpa yður, þá er hann, sjálfur 
Guð kærleikans, verkandi mitt á meðal yðar, á yðar eigin heimil- 
um, í yðar eigin hjörtum, og ]>ví að eins, að þessu sé þannig varið, 
þá getum vór komið fram fyrir Krist á hinum mikla degi og sagt: 
,,Þú sér, hvernig ég hefi elskað alla vini og nágranna, þú sór, 
hvernig ég hefi hlýtt þínu boði, þú sér, að ég hefi elskað þig.“ 

Þú vor ástríki faðir á himnum! gef oss til þessa þinn styrk 
og fyll oss þínurn anda, svo að vér sjáum, að vér getum ekki lifað, 
að vér getum ckkí komið fram fyrir þitt auglit, neina vér höfum 
kærleikann. Gef þú oss hann elskulegi faðir af fylling þíns kær- 
leika, í Jesú nafni. Amen. 



—56— 


Huerleiðinsrar um ritninsruna. 

o ~ o 

[Framhald.] 

Eptir* Móscsbókunum átti því borgih að heita Dan á dögum 
Abrahams. Þá var reyndar Dan sonur Jakobs ekki fæddur og fleiri 
aldir til þoss, er borgin Lais fékk nafnið Dan. J^öngu eptir að Gyð 
ingar voru konmir í Kanaansland tóku Dans niðjar sig til, hertóku 
þessa borg Lais og nefndu hana Dan, áður hafði hún Lais heitið; nú 
or frásaga þessi í ritningunni látin koma á eptir dauða Samsons, sem 
á að hafa aðborið 1120 e. Kr. Hlýtur því frásaga þossi að vera 331 ári 
yngri, en dauði Mósesar. Enda munu þeir nú fáir orðnir, sem telja 
nokkurn hluta ritningarinnar eldri, en í hæðsta lagi 1100 árum f. Kr 
meginið gamla Testam. miklu yngra. Því menn geta iljótlega séð 
það, að þegar saga þcssi, um Lot og Abraham, kemur mitt innan í 
Mósesbókunum, þá er éitt af tvennu til, annaðhvort hefir henni 
verið seinna skotið inn í Mósesbækurnar, en )neð því að sKjóta 
röngum óáreiðanlegum köflum inn í helgar bækur, er öll helgi 
þeirra ónýtt, eða þá, að Móses hafi skrifað þotta sjálfur og farið 
þar með það, er hann Kunni okicí full deili á, eða þá í þriðja lagi, 
og það er hið lÍKlegasta, að bæKurnar hafa verið sKrifaðarupp löngn 
seinna eptir munn mælum og sögusögnum, másKe af flcirum, og þess 
þá eKKÍ nógu náKvæmlega gætt, að láta bera saman. Að minnsta 
kosti sýnir þetta, að bækurnar eru milrlu yngri, en Móses. Vérsetj- 
um þetta ekki hér í því skyni, að niðurlægja eða óvirða Móses 
gamla, Vér geíum fundið ósköp margtgott og elskulegt í Móses- 
bókunum, þótt þær séu eiuum 300—400 ára yngri, en hann. 


II. 

Uppruni og vöxtur ritningar liinna kristnu manna. 

Dað er þá ’fyrst, að hinum hreinskilnustu, fróðustu og frjáls- 
lyndustu mönnum hefir komið saman um, að ritningin vœri samanr 


*Grein þessi átti ekki að koma í undanfarið blað þótt það yrði í ógáti, og 
eru því lesendur heðnir afgökunar á prentvillum og að endirinn vantaði. 
Hún er því prentuð aftur. G. M. Th, 



■57— 


s afn hebreskra bókmennta \ samansafn bókmcnnta þoirrar þjóðar, sem 
svo nafnfræg er orðin í trúbragðalogu tilliti. Orðið biblía virðist 
benda á, þetta, því að það er gríska, og þýðir bækur, on ekki bók. 
í>að er nefnilega ekki ein bók, beldur margar. 

Eins og hinar helgu bækur Hindúa eru samansafn hinna fyrstu 
bókmennta Hindúanna, og eins og Zend Avesta, eða hin helga bók 
•Parsanna, er samansafn hinna heilögu rita þeirra, þannig er gamla 
Testamentið samansafn hinna fyrstu trúfræðislegu rita Hebreanna, og 
nýja Testamentið or þá líka samansafn af trúfræðislegum ritum lúnna 
yngri kynslóða Gyðinga, frá tíma Krists allt til 150 árum eptir 
dauða hans. 

Vér viljum þá fyrst fara nokkrum orðum um hina hcbresku 
þjóð. Hebrear hafa aldrei staðið framarlega í flokki þjóðanna, 
hvorki að hernaði, listum, stjórnfræði, heimspeki eða bókmenntum, 
öðrum, en þessum trúfræðislegu ritum sínum; en í þeirri grein hafa 
þeir auðkennt sig öðrum fremur. Og það mun ckki ofsagt, að segja 
það, að meðal hinna fornu þjóða, í kringum Miðjarðarhafið, liafi þeir 
staðið svo liátt, hvað trúbrögð snerti, "sem Grikkir að listum, heim- 
spoki og vísindum, en Eómverjar að hernaði og stjórnfræði. 

Eins eg því er varið með hvern einstakan mann, þannig er 
það og, er til þjóðanna og mannfiokkanna kemur, að hvcr sú þjóð, 
sem hefir sérstaklega hæfilegleika í einaeður aðra stefuu, hún komst 
á hæstu tröppu í þessari grein, ef ástæður leifa. Gyðingar virðast 
hafa haft sérstaka hæfileika í trúfræðislegu tilliti, og er oins og á- 
stæðurnar hafi komið þá fram, og því er það, að í ritum þeirra 
fmnum vér fegurri siðafræði og háleitari guðs-trú, heldur en lijá 
öðrum fornaldar þjóðum. 

En allt fyrir það megum vér ekki ætla, að Gyðingar frá fyrstu 
hafi staðið svo hátt í trúfræðislegu tilliti, cngu fremur, en vér segð- 
um, að Grikkir og Eómverjar frá upphafi hail staðið á hæðstu 
tröppu stjórnfræðis og lista. Þetta væri alveg öfugt, því þetta hefir 
gengið ofur liægt og seint. í fyrstu hafa þoir staðið ofurlágt, eu 
smátt og smátt vaxið og þroskast. Eétt eins og vér gethm rakið 
aptur sögu Grikkja til þess tíma, er þeir þekktu engar listir,eða vís- 
inili, eða heimspeki; og söinuleiðis sögu Eómverja til þcss, er þoir 
voru fámennur flokltur villtra og siðlausra manna; þannig getum vér 
rakið feril Gyðinga aptur til þess tíma, er trúarhugmyndir þoirra 
voru mjög svo lágar og óþroskaðar, eða, eins og þeir segja, liinir 
nafnfrægu rithöfundar, þeir Dr. Kuenen, Oort, Tiele og Kalish, allt 
til þoss tíma, að þeii' höfðu ekkert borgaralegt stjórnarfyrirkomulag. 



þegar trá þeirra var fjölgyðistrú, þegar blóðfórnirnar voru aðal-guðs- 
dýrkun þeirra, og þeir tíðkuðu að blóta mönnnm. 

Dr. Kuenen segir þannig úm fjölgyðistrú Gyðinga: 

„í fyrstu trúðu Gyðingar á marga Guði. A áttundu öld- 
inni fyrir Krist játaði allur þorri þjóðarinnar marga guði og til- 
bað þá, og. þannig stóð það alla sjöundu öldina, allt til Baby- 
lónsku herleiðingarinnar 586 fyrir Kr. Fyrir því gat Jeremias sagt 
samtíð sinni : ‘Eins og tala borga þinna, eru Guðir þínir Israel/ 
(Rel. of Israol Vol. I. bls. 123.) Einnig heldur Kuenen því sterk- 
lega fram, að allt fram undir herleiðinguna -hafi Gyðingar dýrkað 
Jehóva í nautsmynd [nl. þeir höfðu líkneskju af ungu nauti, er þeir 
tilbáðu, sem Jehova] (Rel. of Isr. Vol. I. bls. 235, 236, 345. 346. 

Þá sjáum vór og í Kon. 2. 5 og 7, að ÍSalómon konungur 
hneigðist að Astarte goði Sidóníta og Milcom Ammonítagoði, að 
hann bygði hæð fyrir Kamos Móabítagoði; og í Kon. 12. 26—33,sjá- 
um vér, að Jeróbóam lætur búa til gullkálfa tvo og setur annan í 
Betel, on hinn í Dan, lætur svo ísraelsmenn dýrka þá og scgir: „Sjá 
Israel! þar er þinn guð, sem leiddi þig af Egyptalandi," Sjá 
einnig Tiele’s Hist. of Rel. bls. 86—89. 

Um mannblót segir Kuenon : Við Mólech tilbeið sluna voru 
mannblót aðalatriðið; en svo koma þau líka fyrir við Jehóvadýrk- 
unina, Vér sjáum það á því, að þegar spám. Mikka segir 6. 7.: 
,,Skal ég fórna mínum frumgetna syni fyrir mína misgjörð, ávexti 
míns lífs fyrir synd minnar sálar?“ Þá liggur í þossu, að þvílík 
fórn heíir ekki þótt nein sérleg óhæfa. Hinar tíu kynkvíslir hafa 
blótað mönnum við nautadýrkun sína, Vér sjáum af 2. Sam. 21. 

1—14, að Davíð roynir að mýkja Jehóva með því, að deyða sjö af 
niðjum Sáls konungs; þá hjó og Samúel Agag Amalekita konung í 
sundur f'yrir drottni í Gilgal 1. Sem. 15. 33; Jepta lofaði Jehóva 
að fórna honum hverju því, er fyrst mætti honum, er liann kæmi 
heirn úr herferðinni á móti Ammonitum, ef hann fengi sigur. Löngu 
áður vitum vér, að Abraham ætlaði að fórna Isak syni sínum, eptir 
boði Jehóva, og þótt ekki yrði af því, þá er enginn efi á, að 
Abraham mundi hafa gjört það, ef annað hcfði ekki fyrir komið. 
Um mannblót þessi má sjá í Rol. of Israel. III. bls. 236—252. I 
„Bible for young People“ stendur meðal annars: Dalur þeirra Hin- 
nomsbarna liggur sunnanvert við Jerúsalem; í honum var börnum 
blótað guðinum Mólech; var þar afgirt stykki, er kallað var ,,Tophet“ 
og var þar heilmikið af ölturum og guðalíkneskjum, Dangað voru 
börn þau færð, er blóta skyldi. llafa fræðimenn sigt það, að böm- 




—59— 


in hafi verið brennd lifandi, en að klerkar hafi .þá haft yfir söngva 
og háreysti mikla, svo að eltki heyrðust hljóðin til harnanna, en 
þetta mun ekki rétt. Börnunum var slátrað, sem öðrum fórnardýr- 
um og blóði þeirra síökktá hina helgusteina. Síðan voru líkamir þeirra 
færðir likneskju Mólechs, er að líkindum hefir verið mannsmynd,með 
uxahöfði, og voru handleggirnir réttir fram,hærri að framan, svo að 
hallaði inn að líkneskjunni,þar sem eldholið var,því að bál var kynnt 
undir líkneskjunni; þsgar því líkamir barnanna voru lagðir í útrétt 
ar hendur guðsins, þá runnu þeir eptir handleggjunum ofan í eldinn, 
en á meöan hljómaði söngurinn til heiðurs guðinum. E>að er erfitt 
að vita það, hvaða greinarmun Gyðingai' þeir, er fórnuðu börnum 
sínum i Ilinnomsdal, hafa gjört á þeim Mólech og Jehóva, og hvaða 
samband var á milli guðsdýrkunar Móleehs og Jehóvas. En víst 
er það, að þessir dýrKendur Mólechs optlega sókíu musteri Jehóva, 
áKölluðu nafn hans, og ætluðu, að þeir þóknuðust honum með því, 
að blóta hörnum sínum. Blótin til Mólechs voru einn hluti hinna 
ísraelitisku trúarsiða, eins og hjá Canaans þjóðunum. I 2. Kon. 16, 
ö.sjáum vér, að Akas Júdakonungur blótar eigin syni sínum og máske 
hefir það verið hann, sem girti staðinn' 1 ,,Tophet.í‘ A dögum Eseki- 
asar linnti þessum blótum. En þegar Manasse kom til ríkisstjórnar, 
þá blótaðihann einnig syni sínum. (2. Kon. 21. 6.) 

Allt þetta sýnir oss, á hve lágu stigi guðsdýi’Kun Gyðinga 
hafi verið í fyrstu, allt fram undir herleiðinguna 586 fyrir Krist, 
Hægt og seint hefir guðsdýrkun þeirra þoitað upp á við, hafa þá 
stundum komið fyrir stórKostlegir apturkippir, grimmdin og fávisK- 
an hefir þá ráðið mestu; en svo dróg úr því aptur og þjóðin steig 
áfram skref til mannúðar og réttari guðsdýrkunar; geKK til þess 
langur tími, á annað þúsund ár, uns þeir náðu hinu hæðsta stigi, er 
þeir að loKum komustá. 

Ef vér fórum nú að r.koða bÓKmenntir Gyðinga,þá sjáum vér 
fljótt, að þær eru akki allar samky'nja. Þær eru breytilegar hvað 
efnið snertið, breytilegar að stýl og bókmenntalogu gildi. 

Fyrst af öllu, sem saga nefnist, höfum vér safn af þjóðsögum, 
goðsögum, sögum um hina og þossa menn; og, að því er næst vorð- 
ur Komist, eru sagnir þessar meira eða minna hugar smíði. Hinir 
bestu rithöfundar eru nú rneira og meira farnir, að greina þjóðsagna 
og goðsagna tímann frá hinum seinni sögutíma. Hinn nafnfrægi 
austurlanda fræðingur Kuenen segir, að hinn sögulegi tími nái í 
hæsta lagi aptur til níundu aldar fyrir Krist, og eptir öllum líkum 
jafnvel okkí longra, en til áttundu aldar. Hann segir HRel. of 



—60- 


Israel I. bls. 22: „Það er öldungis víst, að gamla Testamentis frá- 
sögurnar um liið fyrsta ástand Gyðinga, eru á sama stigi, og sögurnar 
um liina fyrstu víðburði annara þjóðti. Aðalkjarni þeirra er nefni- 
lega þjóðsaga. Hinar yngri kynslóðir geymdu minningu mikilla 
manna og mariíverða viðburði forfeðra sinna. Sögurnar gengu mann 
frá manni, og smátt og smátt urðu þær óvissari og ónákvæmari, auk 
þess bættust inn í þær aðrar sagnir.“ 

Seinna þegar á líður sögu Gyðinga, þá komum vér að kinni 
verulegu sögu, og er liún þó um langan tíma þjóðsögum blandin,en 
verður einlægt áreiðanlegri og áreiðanlegri eptir því, sem vér Kom- 
um lengra niður í tímann. Þar finnum vér og ýmsan skáldskap, 
hörpusöngvá,kennsluljóð og söguljóð mcira eða minna ágæt, æfi- 
sögur, lagasafn, orðsKviðasafn, ýmsar trúarskipanir og trúaratriði; þá 
kemur ýmist fram prédikarinn eða spámaðurinn og Ioks höfum vér 
þar heilan hóp af bréfum um trúarleg málefni. 

Örðugleiki að finna hið rétta dr, er einn eður annar atburð- 
ur sKeði-kemur mjög opt fyrir. Eins o g eðlilegt er, er það 
mjög áríðandi að vita, hvenær hin eða þessi bÓK var rituð. En 
þeirri spurningu þyKÍr lærðum mönnum harla torvelt að svara, og í 
sannleika að segja, þá játa þeir, að því sé alls ómögulegt að svara, 
um margar bækur ritningarinnar. Stafar þotta nokkuð af því, 
að Gyðingar voru fámcnn og afskeKKt þjóð, og sáralítið minnst 
á hana í sögu eða bÓKmenntum annara þjóða, höfum vér því mjög 
litla fótfestu hjá öðrum þjóðum til þess, að miða niður við- 
burði í sögu Gyðinga, eða tíma þann, er ein eður önnur bÓK 
þeirra var rituð á. Svo bætist þar við, að allir rithöfundar þeirra 
virðast vera mjög kærulausir með ártöl öll. En mestu varðar þó 
það, að rit þeirra oru ekki framkomin á neinum sérstökum tíma, 
og eKKÍ heldur samin af neinum sérstöKum höfundi, heldur eru 
þau flest samdráttur úr fornum skjölum. 

(Framhald næst.) 



■61— 


Athuganir við sköpunarsöguna. 

[Framhald.] 

III. 

HEJMSHITINN. 

Um leið og heimsþokan dróst saman í hnetti og hnatt— 
kerfi þá kom fi'am híti mikill, því þétting hlutar eins hlýtur 
ætíð að framleiða hita. Urýstingin og snúningurinn hitar járnið 
svo, að möndullinn á vögnunum kveikir stundum í þeim. Lofti 
má þrýsta svo fast saman í pípum, að það geti kveikt í tundri, og 
þegar loffcsteinninn þýtur um gufuhvolfið, þá kveikir þrýstingin í 
honum. Vísindamennirnir segja oss, að hiti komi fram, þegar guf- 
an þéttist í regndropa. Þegar því hin feykimikla heimsgufa á ákaf- 
lega löngum tíma dregst saman í hnetti, þá kemur fram hinn af- 
skaplegi hiti, er einu sinni var á jörð þessari, og nú heldur sólinni 
glóandi. 

Þeasí sköpun hitans heldur einnig áfram í sífellu. Enn þá 
skapast híti undan hamarshögginu og enn þá framleiðist hitinn við 
samdráttinn og þyngdarlögmálið, er forðum steyfti sólina og jarð- 
stjörnurnar. Til eru raunar þeir stjörnufræðingar, sem ætla, að hinn 
núverandi hiti sólar haldist við þannig, að loftsteinar falli úr rúm- 
inu inn á yfirborð sólar, með 300 mílna hraða á sekúndunni, og 
væri það óttaleg högg hins skapandi hamars, er hituðu sólina, eins 
og hamarshöggin hita járnið. En fleiri eru þeir þó, er ætla, að 
hiti sólarinnar stafi af þéttingu og samdrætti efnanna, eins og er 
um alla aðra hnetti; og reikningsfróðir menn segja oss, að þver- 
mál sólar hafi ekki þurft að mínnka meira, við samdrátt þenna, 
cn 4 mílur á heilli öld, til þess, að skapa allan þann hita, er hún 
dreifir frá sér. Mundum vér ekki geta grcint þann stærðarmun á 
þúsund árum. 

A sama hátt fá stjörnurnurnar hita sinn, og eru margar 
þeirra miklu heitari, en sól vor, ef vér getum dæmt af skærleik 
þeirra. Getum vér með nákvæmum verkfærum fundið hitann, er 
streymir frá þeirn, þótt þær séu margar milliónir mílna í hurtu frá 
oss. Þessi sköpun hitans er allt of mikilsverð til þess, að fram 
hjá henni sé gengið. Hin sanna sköpunarsaga bætir því við hina 



— 62 — 


gömlu þessum orSum: „Guð sagði: ,verði liiti/ og sjá það var 
harla gott“ En hvar í liggja þá ; gæði hitans. Hinu gamli hiti 
íiðramjarðar hjálpar enn til, að halda hnettinum lifandi, en sólar- 
liitinn snýr vetri í sumar, dauða í líf, lætur vindana hlása, elf- 
urnar renna, trén laufgast og fónaðinn lifa. Er þetta nú ekki 
guðdómleg sköpun i Hversu guðdómlogt myndi oss ekki finnast 
það, of vér gætum séð sjálfau Guð, með eigin hendi, kveikja 
eldinn á arni vorum 1 Og þó er það enn furðulegra, að þessi ó- 
sýnilega hönd skuli hafa fyllt jörðina hitamagni undir fótum vor- 
um, eins og hún væri fótvermir, og kveikt þanna mikla arin-eld 
sólarinnar, sem heimarnir þyrpast utan um, eins og heimilisfólk í 
húsi einu, til þess, að draga þaðan þœgindi, næving og líf. Ef 
að þyngðarlögmálið, sein verkar hnattlögun heimanna, verður guð- 
dómlegt í augum skáldins, hversrt fremur verður þá ekki hitalög- 
málið guðdómlegt, som vermir þessa lieima. 

[Framhald næst.] 


Smávegis. 

Séra Sam. Jones flutti nýlega ræðu fyrir fjölda mauns. Meðal 
annars óskaði hann þess, að allir þsir stæðu upp, er fara vildu 
til himnaríkis. Eins og við var að búast. risu því nær allir á 
fætur. Þá hiður klerkur þá, að rísa upp, sem ætluðu sér að fara 
í neðii staðinn. I fyrstu verður enginn til að standa á fætur, en 
loks rís upp langur grannur, grindhoraður náungi af einum hinna 
öftustu hekkja og segir : „I rauninni ætlaði ég mér aldrei að fara 
í ne ðri staðinn, en svo að blessaður presturinn verði ekki einn, 
þá skal ég verða honum samferða.“ 

Skötnmu áður en hinn nafnkenndi stjórnvitringur ítala Cavour 
greifi dó, átti merkur maður frakkneskur tal við hann. Gat þá 
Oavour þess, að hann sæi það á öllum msrkjum, að afarmikil bilt- 
ing væri að nálgast í heiminum. Hann sagði sig langaði mikið 
til þess, að lifa það, að voi'ða sjónar og heyrnarvottur að hennþon 
sér mundi ekki auðnast það. Hann sagði, að andi mannsins væri, 



—63— 


að búa síg undir að brjóta af sér hlekki þá, sem gamlai' venjur, 
híndurvitni og klerkavald hefði á hann lagt. Bráðum mundi fara 
að smákoma los á mavgt, er áður hefði verið óbifanlegt ssm bjorg 
in. Sannleikurinn þyldi ekki böndin lengur, það væri svo tognað 
á þeim, að þau lilytu að f'.ra að bresta. ,,Og þá væri gaman að 
lifa,“ mælti hiun aldni vitringur og var sem geislar streymdu af 
augum hans. 


Ef að allir þeir, sain ckki endurfæðast fyrir skírn og heilagan 
anda, eiga að steypast í eilífa glötun eins og segir í 2. grein Augsborg- 
arjátningarinnar, þá mundi það verða laglegur hópur. Jarðarhnött 
iun er nú talið að byggi nær 1,400 milliónir. Af þeim eru taldar 
nálægt 100 milliónir heiðingja, og eru þoir svo scm eðlilegt er, sjálf- 
sagðir í bálið, bæði þeir, er nú lifa og áður hafa lifað og munu lifa á 
jörðinni. Bað gjörir ekkert til, livort þeir kallast Sókrates eða Plató 
eða Markus Aurelíus, niður með þá. Dá eru 175 milliónir Bramatrú- 
aimanna, er labba mega sömu leiðina. Dá eru einar 420 milliónir 
Buddhatrúarmrnna og áhangendn Confucíusar, sem einnig verða að 
sprikla í dýkinu gamla, enn oru eptir fullar 200 milliónir Mahomets- 
tníarinanna, sem eitthvað þarf að velgja. Óskírðir eru og Gyðing— 
ar, og þótt þeir séu ekki nema 6 milliónir, þá eru þeir þó róttir til 
að fylla upp ílokkinn. Eru þá komnar fuilar 900 milliónir manna, 
sem sjálfsagðar eru í bálið, samkvæmt hinum allra kristilegustu rit- 
höfundum og siðbótarmönnum. Nú eru eptir eitthvað 380 milliónir 
kristinna manna (grísk kaþólskir, rómversk kaþólskir og prótistantr- 
ar) þeir eiga í sæluna að dumpa, en nú er það svo lagað, að einn 
ilokkurinn bannfærir annan, einn segir, að þetta skilyrði sé alveg nauð- 
synlegt til sálarhjálpar, annar segir, að það sé ónauðsynlegt kannske 
skaðlegt, en aptur só það enn eitt atriði, sem ómögulega megi án 
vera. Eyrir eigi alls löngu var talið, að á Englandi einu væru 183 
trúflokkar Kristnir, og ef nú aðeins einn á að Komast til sælunnar 
búítaða en reKa hina 182 floKKana frá, þá má búast víð, að eigi all- 
fáum af þessum 380 milliónum sKriðni fótur, svo að þeir renni niðr 
í dýiúð gamla. Svo bætist þar við, að af þessum eina floKKÍ, sem 
fengið liefir róttinn til sælunnar, þá má gjöra ráð fyrir eigi allfáum, 
líivlega meirihlutanum, er eigi hafi endurfæðingunni náð, en gangi 
á stigum villu og vantrúar, og allir vita, að þeír Kornast eKKÍ inn 
hjá Pétri. 

Með þassar hugsanii' fyrir augum er það eKKÍ að fuvða, þótt 



—64 


mönnum virðist vegurinn tíl vítis tn-eiður, en hinn lnjör er til lífs- 
íns liggur. En KlerKamir rata, huggum oss við það. 

. E>egar trúarkenning ein er orðin illherandi frarn á prédikun- 
arstólnum, þá er hún fengin í hendur kennurunum á sunnudaga- 
skóLunum, en þegar börnin eru hætt að geta melt hana, þá er 
hún fengin í hendur trúhoðunum, þeir geta í lengstu lög horið 
liana fram fyrir villimenn. 


(Saamanden.) 

yutkomið stafrofskver íslenzkt, prentað hefir G. 
M. rhompson Gimli. Aptan við kverið eru smásögur handa börn— 
um, málshættir nokkrír og fáein úrvalskvæði íslenzk. 

4 éi álítum kverið hentugt fyrir alla þá, sem vilja láta börn 
sín læra að lesa á íslenzku, og bætir það úr tilfinnanlegum skorfi 
í þeirri grein. 

____ Ritst. 


Rorgað liafa ,,DA GSRR ÚN“. 

ísleifnr Helgason. Árnes, $l.oo 
.1. A. Johnson, Dongola...... l.oo 

A. J. Skagfeld Geyser. o.5o 

Jón Guðmundsson, Gimli. o.5o 

Stefán Friðbjörnsson, Hecla... l.oo 
Ivristjón Finnsson, Icel.River l.oo 
Jón Þorvaldsson, „ o.5o 

G. S. Sigurðsson, Minneota... l.oo 
Jósep Arngrímsson, ,, l.oo 

Jóhannes Magnússon, Wilno l.oo 
Bjarni Benediktsson, Mountain l.oo 


Grleymið 

•/ 

ekki; 
að borga 
Dagsbrún. 


IJtsölumenn blaðsins biðjum vér svo vel gera, að endursenda það af 
biaðinu, sem þeir hafa ekki von um að seljist. 

D ve nær sem ka ipendur að „Dagsbrún 11 skipta'um búðstað, eru þeir 
vinsamlega beðnir að senda skrifiegt skevti urn það t.il G. M. Thompson. 


G. M. Thompson, er „business manager“ og féhirðir fyrir blaðið. 
Kaupendur snúi sér pví tilhans viðvíhjandi afgreiðslu blaðsins og burg 
un fyrir það. 'Utanáskrift til hans er GinHi, R.'O., Man. Ccinada. 

„DAGSBRUN“ kernur út einu sinrn á mánuði hverjttm, verð $l«.00 

um árið í Vesturheimi; greiðist fyrir fram-Skrifstofa blaðsins er hjá 

Magn. J. Skaptason, Gimli, Man. Canada. 

Prentuð hjá G. M. Ttiompson — Gimli, 

• '* 

\ 

\ 





